CAN O GLOIJ 


I’R GLOWR. 


Ton—“ Hen Wlad fy Nhadau.’’ 

O ! tyred fy a«en, rho’th gyrahorth i rni 
I ganw o g“aíoi! i’r glowr mwyn cu; 

O ! tyred yn ebrwydd, disgynwn i lawr 
I eígion daearen ya awr, 

Bri, bri, fo i’r glowr cu, 

Nid oes yn bod o dan y rhod 
Un enaîd mwy teilwng o glod. 

Ac yno canfyddwn y glowr dewr cu, 

A’i chwys yti dyiifo i’r ddaear yn Ui’, 

Perygion echryslon mae ynddynt hob awr, 

Yri eigioa gwaelodion y liawr. 

Bri, bri, f’o i’r glowr cu, í&c. 

Er hyny ymroa y giowr o hyd 
I godi irysoran i olwg y byd, 

’Ryw n d’wedyd yn groew yti nghîywed pob rhai, 
Mas’r glowr yw pen e'in hen bau. 

3ri, bri, f o i’r glowr cu, &c. 


W 3 < -t e } * - 


Fe genir gwych glodydd i fawrion y hyd» 
Derbyniant ganmoliaeth yn helaeth o hyd ; 

Ond am yr hen lowr lluddedig ei fron, 

Ni chenir ei glodydd yn llon. 

Bri, bri, f’o i’r glowr cu, &c. 

Rhagluniaeth ofalo yn dyner iawn am 
Y glowr mwyneiddlon rhag iddo gael cam ; 

Boed iddo anrhydedd a chlod is y nen, 

Ac yna y nefoedd wiw wen. 

Bri, bri, fo i’r glowr cu, 

Nid oes yn bod o dan y rhod, 

Un enaid mwy teilwng o glod. 

Aberdar. Morgan Maldwyn. 


3 


CAN I 

BILI FAIRPLAY. 


Ton — u Mae Robin rN Swil.” 

Mae rhywbeth a elwir yn Biii bach fair 
Arben yr hoìl byllauyo Nghwm Aberdar ; 

Ond weìe camsynied yw hyny yn wir, 

Nid oes y fath ieidr ofewn yr holl sir. 

O Bili fair piay, O Bdi fair play, 

Mae’n bryd rhoddi heibio’r hen Biii fair píay. 

Mae ef yn dra amlwg a’i hen wyneb pres, 

Gall sefyll bob tywydd—yr oerni a’r gwres, 

Ac sros am ’sglyfaeth wiw helaeth mae o, 

Mae’n gwenu yn hyfryd ar bob drarned lo. 

O Bili fair play, &c. 

Ac feliy mae’n aros o foreu hyd hwyr, 

Pa faint yw ei ysbail, Duw anwyi a ŵyr, 

Ha ! llyfu ei fysedd yn anwyl mae o 

’Noliddynt hwy arllwys y ddramed fach lo. 

O Bili fair play, &c. 

Un tyn yw yreryr am ’sglyfaeth, on’te? 

Ond tynach o lawer yw’r Bili fair pie’ 



4 


Mae ef vn liedrata glo mawr agîo rnân, 

A’r cyfarr a ddygir yn hoüol o’i fia’n. 

O Bili fair play, &c. 

I ;ich iawri yw enillau y glowyr bob rliai, 

Er byny gwna Bili hwy’n llawer íawn liai ; 

Ar 0 i bod am wythnos dan eigion y Üawr, 

Ni f’idd eu cyfiogau hwy druain yn fawr. 

O Bili fair plày, &c. 

Á byny o achos y Bili i gyd, 

Lledrata, liedrata, mae’rfilen o hyd ; 

Fe ddylai ei awdwr gael treulio ei oes 

Mewn dvgn dywyllwch ac helbuì a chroes. 

O Bili fair play, &c. 

Mae’n myned a thamed y glowr heb sen, 

O ! na chawn fy rhyddid i ddryllio et ben ; 

A d’wedwch gyfeillion os byddwn ar fai, 

Am ddryllio hen benglog y Biìi fair píay. 

O Bili fair piay, &c. 

Ös clywch chwi holi pwy ydoedd y bardrì, 

Atebwch yn union ruai bachgen bach hardd 

Sy’n chwenych eich llwyddiant yn fawr ac yn fân, 
Gan hyny rfaowch geiniŵg ì gyd am fy nghàn. 

O Biii fair pìay, O Bili fair piay, 

Mae’n bryd thoddi heibio’r hen Biii fair play. 
Aberdar. MorGan MaLdwym 

Jonts ai Mab, Argreffwyr , $c., Aberdar .- 5 . 




